Ge 


Maam Ngoy Siise Á Léeboon1 ) 
A B 


e 


Liggéeyu ndey 


añub doom 


Maam Ngoy Siise ° 


Liggéeyu ndey 
añub doom 


Téere léeb 
Recueil de contes en wolof 


Ndakaaru, mars 2001 


Pour bien connaître l’Organisation Sénégalaise 
d’Appui au Développement — OSAD-, | 


ses membres, ses activités, ses publications, 
visitez son site internet | 
WWww.osad-sn.com 


Dalal jàmm ci dalub OSAD bi ci internet 
wWwWw.osad-sn.com 
dinga xam bu baax li kurél gi émb : 
way-bokk yi, yëngu-yëngu yi, téere yi 


@ OSAD, màrs 2011 
Email: abd@orange:sn: 


Dot 
Wolof Njaay nee na 


Xam-xam ñeent a koy kulôor : 
di ko bind, di ko jàngale 


di ko waxtaane, di ko jëfe 


` Maam Ngoy Siise, dalal jamm ci càllala gu bees gi 
OSAD ubbi, tudde ko < léeboon >. Cällala gi, li ko 
tax a jêg moo di ñaax askan wi ci mäggal seen 
cosaan, rawatina ci wällu léeb. 


Dégg la, réew mi am na ay kuréli léebkat yu mag, 
xam ni dara du seen itte lu dul wéyal léebi cosaan, 
moo xam ci wolof lañu ko indi walla dañu ko tekki ci 
tubaab. Waaye nag, gannaaw dañu nekk ci jamonoy 
mbind, te amul wenn askan wu ci mën a mucc, dafa 
laaj cosaan loolu lépp nu ñonal ko, denc ko cim 
mbind. Ndak kat bunu réere mbir ne xàjjaatle bi nuy 
faral di dégg, mu jëm ci diggante askan yi baaxoo 
wax ak askan yi baaxoo mbind teguwul fenn ; bu nu 


ko toppee sax dafay mujj doon ay naxi kese, su ko 
defee nu gën a bàyyiku ci sunu bopp, yolomal 
takkute gi nu waroon a wone ngir suuxat mbind mi. 


Bu leen kenn nax, amul wenn askan wu féetewoo 
wax, amul wenn askan wu  féetewoo 
mbind : ca njalbéen, àddina dox na lu yàgg a yàgg a 
yàgg mbind sog a feeñ. Ca jamono jooja, ñépp a 
daje woon ci wax kese, li ñuy wax ci tubaab 
« sociétés à tradition orale >. Ba mbind feeñee — 
booba ak léegi mënees na koo xayma ci juróomi 
junni (5000) at — yàggul, bu nu ko nattee ci doxug 
addina — nit ñi dañu tàmbalee jël pent yi ak xeeti 
xam-xam yi nekkoon ci seen dënn di leen bind. Kon 
nanu dox ànd ak jamono ! 


Maam Ngoy Siise, yaayam Ajaa Mari Saar, soxna 
su cosaanoo Téngéej te ñu ràññee ko ci xel mu rafet 
— tubaarfakälla, kaar —, moo ko daan léebal ba mu 
nekkee gune. Léeb yooyu la nu baaxe, ngir ñépp 
mën cee jot ak foo mën a nekk ci àddina si. Mu mel 
ni xàllal na yoon képp ku am lu mu denc ci dënnam 
te bégg koo baaxe askan wi. 


Kon doomi réew mi, Maam Ngoy woo na leen ci 
liggéey bi, rawatina veen jeeg ji, rawatina véen 
sekkarteer yi. Jängleen mbind mi te bey seen làcc ci 
waar wi. 


jani 


Gannaaw bi ma santee Yalla, di julli ci Yonent bi 
(S.A.W.), téere bii, maa ngi ciy gërëm Ajaa Aram 
Faal, di gëstukat bu nekk fii ci IFAN Séex Anta Jóob. 


Sama ngërëm ak moom amul àpp. Maa ngi koy 
ñaanal Yàlla jàmm ak fan wu gudd, di ko ñaanal 
njabootam yépp, fàttewuma boroom-këram, Ablaay 
Jóob. 


Bu ma toogee bay jéemantu bind ci làkku wolof, 
Yàllaak moom la. Ndimbalam, laabiiram, yërmande 
gi mu am ci man, ak xolam bu rafet, moo ma tax a 
ñeme bay bindantu. 


Maa ngi gërëm it ñii nga xam ne, bu téere bi 
yeggee, ñoo ci jàpp, ñu di: 


* sama yaay, Ajaa Mari Saar, ca Pikin, di 
ñaan Yàlla mu may ko wér te bàyyi ko ci 
kanamu njaboot gi ba ca kanam a kanam ; 


* 


sama mag ju baax ji, Ndey Siise. Yàlla na 
ko Yàlla may wér ak gudd fan, may ko 
njabootam ; 


sama rakk, Bintu Siise. Yàlla na ko Yàlla 
jàpple, jammal ko te may ko wér. Li mu bëgg 
ci xolam Yälla na ko ko Yälla defal ; 


sama jabaru cammiñ, Faatu Njaay Toob, 
ma di ko ñaanal wér, ak njaboot gu barkeel. 
Ci jigéeni séykat yi la bokk. Muñ na, yaatu 
na. Yàlla na ko Yälla fey jéf ju rafet ji muy jëf 
ci njaboot gi. 


1 | 


Yóene néoeg 18 
| poroom a ciy fanaan 


Dafa amoon ñaari jigéen ñu nekk ci benn dëkk, ak 
seen jékkèr ci benn kër, di wujje. Noom nag dañoo 
ame ñoom Daar ñépp ab jégén, maanaam dañoo 
xuuge. 


Kenn ki, fu mu jullee ba sottal, dafay ñaan ne : 


— Sama jégén bii, Yälla na ma ko Yälla teggjil, te 
teggil sama moroom mi ci kër gi it jégénam. 


Fu mu jullee rekk, muy suba ak ngoon, day ñaan 
loolu. 


Wujj wi mu nekkal moom, su jullee ba noppi, naan 
ne : 


— Sama jégén bi, Yalla na ma ko Yälla teggil, 
yokk ko si sama bosu moroom mi ci kër gi. 


Moroom mi dégg na naan googu, ndax Boom Baar 
ñépp bu BUY ñaan, ci kow lañuy wax, waaye moom 
teewul mu wéy ci naan Yälla mu teggil leen Boom 
ñaar ñépp seen jégén. Nu nekke noonu ay at. 


Benn bés, ñu tédd ba guddi, boroom xol bu rafet bi 
dégg téggu sabar mu xumb te neex. Xel mi yépp 
nekk ci jêg, gannaaw ayewul, dem seetaani. 


Po mi xumb lool, mu daldi jég bu jekk, solu, ubbi 
buntam ndànk, daldi wuti tännbéer ga. 


Ba mu yeggee, làmp yaa ngi mel na bëccëg, làng 
gi tabaarkàlla rafet lool, géew bi yaatu. Ñiy seetaan 
ñépp nag lu weex tàll lañu sol. 


Na mu yegsi rekk, ñu daldi koy xàllal yoon wi, 
teeru ko teeru bu amul sikk. Mu daldi toog. Po mi 
gën na xumb. Ba mu leen xoolee ba seppali leen, la 
xam ne, ñil, duñuy nit, ay jinne lañu. Seen gémmiñ 
yaa ngi xar ba ci seen nopp yi. Waaye mënatul a 
walbatiku, mu jàpp ci Yàlla daldi toog. 


Ñu géewal ko, di ko tàccu, te naan ko : 


— jégal taasu, jégal fecc, yaay sunu gan. 


Mu ne bérét, ni saraax ci géew bi, dem ba ci 
boroom ndënd yi, ne tekk ba mu yägg, mu ne : 
«àllarba alxemes, ällarba alxemes», daldi téb, di 
fecc, di fecc, ndax ku mënoon a fecc la. 


Jinne yi daldi bég ci ni mu xumbale seen po mi ak 
pecc mu neex mi. Nu wêr ko ñoom ñépp di ko awu, 
naan < àllarba alxemes, àâllarba alxemes, moo 
xumbal sunu po, kon nañ ko teggil jégénam ». Ku 
ñëw fecc feelu ko, raay sa loxo ci jégén bi, mu 
wàññeeku, nga dem, sa moroom ñëw, fecc, raay. 


Bi fajar giy xar, jégén bi jeex na tàkk, po ma tas. 


Ndaw si daldi ñibbisi bu jekk, woyof toyy, daldi jàll 
ci kow lalam tédd ak mbégteem. Yëgul sax coono 
pecc mi ndax kontaan. 


Bi bët setee, mooroom ma jëkk ko yeewu, julli, 
taxaw ci buntu néegam, naan la mu daan naan : 


— Yàlla, maa ngi lay naan, Yälla nanga ma 
teggil sama jégén bi, tegal ko sama moroom mi ci 
kër gi. 


Ndaw si daidi génn, ni ko : 


— aa, man kat, sama bos den na, maa ngiy sant te 
di naan Yälla, ni mu ma teggile sama jégén, mu 
teggil la yow it sa bos. 


Ndaw si, ci xol bu rafet bi ko Yälla jox, daldi koy 
nettali ni mu deme yépp, ni ko: 


— boo yeggee rekk, nanga taasu ne « ällarba 
alxemes, ällarba alxemes >, soo ko defee rekk, 
dañuy bég, ku fecc raay ci jégén bi, muy wàññeeku 
ba jeex. 


Mu yäkkamti guddi ba tégg mi door. Nelawul benn 
yoon ngir déglu. 


Ba guddi gi soree, na ko ko wujj wi waxe woon, 
mu dégg sabar gi. Mu ne bërét, solu, ni ubbét 
buntam, daw wuti tégg ma. 


Ba mu yegsee, ñu teeru ko na ñu teeroo woon 
moroom ma. Mu yäkkamtee dugg ci géew bi ba 
taasu. 


Bi ñu ko xällalee yoon wi ngir mu dugg ci géew bi 
fecc rekk, mu téb boole kook taasu wa: 


— ällarba alxemes, àjjuma, gaawu, àllarba 
alxemes, alluma, gaawu. 


10 


Noom it ñu tëb di ko feelook a tàccu, ku nekk 
naan : 


— àllarba alxemes, àjjuma gaawu, moo yokk sunu 
woy, kon nañ ko yokkal jégénam. 


Ku tëb feelu ko rekk, taasu, raay ca jégén ba, mu 
gën a yokku ; keneen ñëw def nonu. Nu ngi koy 
neexal nag may ko ay yëre yu bare juugal ko ko. Ku 
raay ci jégén bi rekk, tegaaleel ko mbubb. 


Yëre yooyu ñu ko tegal tax na ba yëgul diisaayu 
jégén bi yokku. Muy fecc rekk, boole kook mbégte 
mu réy ngjir li ñu ko may. 


Bi ñu toogee ba fajar a ngiy dikk, ñu tas po mi, 
jàpp ko yeew ko ci genn garab ci diggu all bi, yébbu 
yi ñu ko juugaloon yépp, ni mes. 


Ndaw si nekk noonu, di langaan ci caru garab ga, 
ba bët set wecc. 


Benn góor gu doon dem ca tool ya daal, moo ko fa 
romb rekk, mu yuuxu ko. Goor gi ñëw dimbale ko 
tekki ko. Mu jóge fa ak xuugeem bu tolu ne 
maaradeytaali wuti këram, fekki moroomam ma nga 
xam ne deseetul dara luy niru xuuge. 


11 


Li ñu mën a jêle ci léeb woowu, moo di Yalla sunu 
boroom noppi na démb. Ku nekkateek sa nawle ci 
àddina, boo yaboo li nga yéene sa bopp rekk, nga d 
ko ko yéene. Yälla du reyal kenn ay mbañam. 


12 


2 


laman sau noo giS 
_ ciy caran lay mule 


Kumba, benn janq la bu taaru lool, tollu ci diggu 
ndawam, nekkoon ak baayam ci benn dëkk. 


Jang bi nag ne du séy ak boroom leget. Ku ko 
labatsi, mu summeekuloo la, xool la biir ak biti. Bu 
gisee benn légét ci sa varam, jok la ngànt. 


Mu nekke noonu, nekke noonu, ba benn bés, 
gaynde dégg ay mbiram, daldi  soppaliku 
waxambaane bu taaru, ñëw seetsi ko. Mu seet ko, 
settantal ko ba mu doy ko, gisalu ko benn légét, mu 
ne ` < kii moom mën nañoo def >, ne baay bi mu 
may ko ko. 


13 


Ba ñu takkee séy bi, mu dem séyi ca dékku waa ji, 
ànd ak uw fasu naaru-géoram wu ñu naan Samba 
Biige Bànga. 


Céet gi neex lool. Jëkkër ji dib rébbkat, di ko indil 
bés bu ne ndawal lu bare. Lu mu joxof rekk, mu 
dagg. Nu nekke noonu lu yàgg. 


Benn bés Kumba ñëw xontsi naaru-géoram wi, fas 
wi daldi nexal. Kumba laaj ko ni ko : 


— Samba Biige Banga lu xew ? 
Fas wi tontu : 


— Sa jékkër jii du nit, gaynde la. Bu ñu demee ba ci 
kanam, dinga ci xam dara. 


Kumba nekk ak jékkër ji ba benn bés, mu dem 


rébbi indi kéwal ni ko « Kumba », mu ne ko 
« Njaay » : 


— kaay ñu yapp. 


14 


Kumba tontu ne ko : 
— man mënumaa lekk yàpp wu ñorul. 


Jëkkër ji lekk ci yàpp wu ñorul wi ba regg, tédd. 
Kumba jaaxle lool. Ca ëllëg sa, fas wi daldi nexal. 
Kumba. ñëw ne ko : 


— Samba Biige Bànga lan la ? 


Mu ne ko : 


— Waxoon naa la fi ci jamono yee nu weesu, ne sa 
jëkkër ji gaynde la. Néw na démb indi kéwal, joxu la 
nga togg ko lu dul mu lekk ci ba doyal. Tey jii nag, 
xéy na rébbi. Day sooy, du indi dara. Bu ñibbiseek 
ub xiifam, yow mii lay rey lekk. Bu beneenee, mu teg 
ma ci. Kon nag bu ñu yaboo sàkk pexe léegi ca teel. 


Kumba tiit bay lox, laaj ko lu mu war a def. Sàmba 
Biige Banga ne ko : : 


— dangay dem ci sa wanag, nga tëfli fa, téfli ci sa 
ron-lal, téfli ci ëtt bi ak ci buntu kër gi. Soo noppee 
nga ñëw léegi war ma ñu daw génn dëkk bi. Ma di la 


15 


dénku lenn rekk nag. Loo jaaxle jaaxle, ak loo tiit tiit, 
bumu yàgg ba nga door ma yar. 


Kumba ne waaw, daldi def li mu ko wax yépp, 
qaldi fabu, war naaru-góor wi, ñu daw génn dëkk bi. 
Nuy daw, di daw, ba tàkkusaan jiy jegesi. 


Ca waxtu woowa, la jëkkër ji jége ca àll beek xiif 
bu metti. Rëbb na rëbb, amul dara. Mu egsi ci kër 
geek xiifam. Gët yaa ngi xonq ba mel nig daay. Mu 
tollu ca buntu kër ga ne < Kumba ». 


Tëflit wa ca ron-lal ga ne ko < Njaay ». Mu waaxu 
wuti biir néeg bi, yàkkamtee yegsi ba fàdd Kumba. 
Mu dugg, gisul kenn. Mu neeti < Kumba ». Tëflit wi ci 
ëtt bi ne ko < Njaay ». Mu génn gisul dara, neeti < 
Yow Kumba xanaa danga may fontoo, doo ñëw 
wuyusi ma ! » 


Tëflit wi ci wanag wi ne ko < Njaay ». Mu waaxu 
dugg ci wanag wi, àll ne sendew. Du Kumba, du 
naaru- góor wi, kenn newu fa. 


Mu daldi tekkiw fasam, rëpptal toppi ñoom Kumba. 
Boo gisee fas wi, mi ngi mel ni fitt gu mbér sànni, di 
bëgg a xotti all bi. Mi ngi daw, di daw xél yu metti. 


16 


Ba ñu dawee lu yàgg, mu laaj fas wi ndax séen na 
leen. Fas wi tontu ne ko « gisaguma dara dey ! ». Nu 
gën a xélu. 


Ba ñu dawee lu yàgg, fas wi ne ko : < pënd bee 
ma séen dey fu sore, yaakaar naa ne ñoom la >. 


Nu gënatee fiddi. Di daw, di daw, ba mu yàgg mu 
ni fas wi < loo gis ? >. Mu tontu ne < ñu nga 
nale ». 


Ñu gënatee yokk seen xél. Noonu Kumba geestu 
séen leen. Ci la tiite ba dóor Samba Biige Bànga yar 
bi mu yore woon. Fas wi taxaw ne ko : 


— waxoon naa la, lu mu yàgg yàgg, bu ma dóor 
mukk. 

Kumba tontu ne ko : 

— Sàmba Biige Bànga, tiitaange rekk a ma jàpp. 


Sama jëkkër jaa nga nale topp ñook uw fasam te bu 
ñu jotee rekk, musiba dal ñu. Ñun ñaar ñépp ay 


fanaani àllaaxira. Jéggal ma door bi. Tiitaangeek ' 


jaaxle donn a ma jàpp. 


17 


Noonu naaru-g6or wi geestu, gis fasu jékkëru 
Kumba njatambal leen lool, daanaka yegsi nañu ci 
ñoom. 


Mu ni Kumba : 


— wàccal jël yar bi nga yore, nga walbatiku 
jäkkarlook ñoom, door ko ci suuf. 


Kumba def noonu. Dex gu réy dox seen diggante. 
Noom Kumba, ñu ngi nekk ci wall wii, ñoom ci wall 
wale. Jëkkër ji bégg naa jot ci Kumba waaye dex gi fi 
dox, bare ndox lool te yaatu, tere na koo jàll. 


Noonu la walbatikook uw fasam, dellu dëkkam ak 
meram. Kumba moom, ànd ak naaru-góoram wuti 
dëkk ba mu bàyyikoo woon, ca kër baayam. 


Fa la jóge ne ba ba muy wuyji boroomam, dootul 
taamu mukk jëkkër ; na doon ku ko mën a yor rekk. 


18 


3 


|l waay det bondi 


Benn góor gu mag a nekkoon cib dëkk, yore fab 
tool di bey. Góor gi nag, lu mu wax boole ci < lu 
waay def boppam », ba dëkkandoom yi tudde ko 
«baay lu waay def boppam >. 


Bés mu xéy ca tool ba di bey, benn dëkkandoom 
bu jigéen ñëw indil kob yakk ni ko : 
— baay lu waay def boppam-oo ! 


Góor ga tontu ne : 


— naam, dëgg la de, lu waay def boppam ! Nanga 
fanaane waay ? 


Ndaw sa ne ko : 


— jàmm rekk. Man dey ndéego laa la indiloon, 
laaxu nëtëri la. 


19 


Góor gi ne ko : 
— jaa-jéf, waay. Tegal foofu ci taatu garab gi. 


Noonu, ndaw si yenneeku kéllub laax beek 
cafaayam, tegal ko géor gi ca taatu garab ga, 
walbatiku ñibbi. Mi ngiy waktu ci yoon wi naan ` ñaw, 
g6or gii ni ma ko jéppee. Loo wax rekk mu tegal la ci 
< lu waay def boppam. Bu soobee Yalla buy lekk 
laax bi rekk di dee. Poson laa ci def. » 


Góor gi moom nekk cab liggéeyam rekk. Bi ñu 
demee ba diggu bëccëg, naaj wi ne dann, tàng jépp. 
Géor gi, boo ko séenee ci diggu tool bi, mi ngi ñaq 
ba tooy, yor illeer ba rekk di bey. 


Neenti doomi ndaw si, ay xale yu géor, ändandoo 
fa, séen góor ga ni ko : 


— baay lu waay def boppam ! 


Mu ne leen : < naam xale yi, lu waay def boppam 
de!» 


Ñu ne ko : 


— ñun dey dañoo XIT moo tax ñu jàdd fi. 


20 


Goor gi ne leen : 


— seen yaay dey moo fi taaj këllub laax boobu. 
Ubbileen ko lekk te desal ma ci. 


Xale yi taaj laax bi, sotti ci genn wällu cafaay li, 
lekk ba doyal, ubal góor gi des wi. 


Bi ñu génnee tool biy dem ak bi Du daan benn 
la, di waccu, di waccu, ba loof mënatuñu dara. Ki ci 
xaw a tane tuuti daw wuti kër yaay ja. Ba muy egsi ci 
buntu kër ga la daanu, daldi yuuxu. 


Ndey ja daw laaj ko lu xew. Ba xale ba tuddee 
baay lu waay def boppam rekk, yaay ja yuuxu ne ko 
« mbaa lekkuloo ca laax ba ma ko yakkaloon ? ». 
Doom ja tontu ne ko : < ñun ñépp a ca lekk, ñoom 
ñett a nga daanu ca gannaaw tool ba di waccu. > 


Yaay ja fégg gémmiñ ga, mu nga naan ` < wëy 
sama ndey, wëy fu ma jëm, wëy baay lu waay def 
boppam rey na ma. Laax ba ma ko yakkaloon poson 
laa ca defoon. Moom laa bëggoon a rey, mu jox leen 
yakk ba. » 


Mu ngay wer-wereek a kebetu rekk. Yeggalagul 
sax doom ji ne xuntaam, dee ciy tänkam. Na daanu 
woon ca àll ba ñoom dee nañu bu yàgg. 


21 


Ba ko góor ga yëgee, dafa daldi wàcc, jël desitu 
laax ba ko xale ya waccaloon indil ko jigéen ji, te naan 
ko: 


— Waxoon naa la ko, lu waay def boppam, bopp 
boo tabaxul mënoo muus ba toj ko te lu waay rendi 
rekk, ciy loxoom lay nàcc. 


Foofa la ko góor ga bàyyeek i néewam, dem 
kéram ñibbi. 


e De K 
— dees 


NN 


4 


Goor gi dafa nekk ak jabar ji ak naar doomam yu 
géor. Noom naar ñépp Samba lañu tudd. Kenn ki 
ndeyam dafa génn àddina ba mu doonee lu tuuti, ki 
ci des moom, yaayam a ngi ci biir kër giy séy ak 
baay bi. 


Ñu wutal leen dàäkkental, ngjir li ñu bokk benn tur. 
Ki yaayam di dund, ñu koy woowe Sàmba am ndey, 
ki ndey ji dundul ñu tudde ko Samba amul ndey. 


Sàmba amul ndey sonn lool ci kër gi, ndax li 
ndeyam dundul. Lu yàqu ci kër gi moom la. Lu fi réer 
moom la. 


Samba am ndey moom, yégul dara, nde yaayam 
ay def di dogal ci kër gi. Jëkkër ji femewu ko. 


23 


Baayi xale yi mi ngi yore ci kër gi benn xar. Sàmba 
amul ndey moo koy sämmi bés bu ne. Bu yendoo ci 
all beek xar mi ba ngoon, mu fibbisi. Bu ñëwee baay 
bi di ko soow naan ko < sämmiwoo dara, dangay 
taxawaaluji rekk >. 


Samba amul ndey dékk bu ne sammi na fa. 
Baay bi taxawu ko ne na dem Jéeri Nan sammi fa. 


Jéeri Nan nag, àll la boo xam ne, doomu aadama 
xalaatu faa teg tank, ngir rabu àll yu soxor ya fa dëkk 
: ñoom gaynde, segg, bukki ay yeneen yu ma xamul, 
boole kook àll bu lëndëm kéruus ak i garab. 


Sàmba amul ndey xéy suba wuti Jéeri Nan sàmmi 
xarum baay bi. Dëkk bu mu yegsi, taxaw, yeew xar 
mi, Samp yet wi mu ame, yéeg cib garab gu kowe, 
daldi woy ne : 


< sàmmi naa Fuuta, baay ne sämmiwoo. 

Ma sämmi Jolof, baay ne sèmmiwoo. 

Ma Sammi Waalo, baay ne sämmiwoo. 
Sam-sa-maa, man tey ma sàmmi Jéeri Nan >. 


24 


Ni ca dëkk ba, ku dégg woy wi.rekk, sa yaram 
daw, nga daw wutsi Sàmba amul ndey. Kuy ñëw 
indiwaaleel ko dara. NI indil ko xaalis, pI ay xar, 
boole kook di ko ñaanal ngir Yälla musal ko ci rabi àll 
ya ne ca Jéeri Ñan. 


Sàmba amul ndey wuteeti beneen dëkk. 


Dëkk bu mu jot rekk, mel ni ñoom ñoo ko gën a 
yërëm te gën koo bëgg. Lu waay yóotu rekk jox ko. 
Bi muy yegg. Jéeri Ñan, mi ngi yore géttu xar ak alal 
ju bare. 


Ba mu yeggee Jéeri Ñan, mu daldi woy woyam wa 
ne : 

< Sàmmi naa Fuuta, baay ne sämmiwoo. 

Ma sammi Jolof, baay ne sämmiwoo. 

Ma sàmmi Waalo, baay ne sämmiwoo. 

Sam-sa-maa, man tey ma sàmmi Jéeri Nan >. 


Benn jinne soppeeku nit, ñëw teeru ko. Moo ko 
ñaanal ngir mu mucc ci rabu àll yi ne ci àll bu bon 
boobu. 


Noonu la Samba amul ndey samme xaram yépp 
Jéeri Nan, jur yi yendoo lekk ba doyal. Mu 
walbatikook géttu xaram, ak alalam ju bare, wutsi 
dëkku baay bi. 


25 


Ba mu yegsee ci dëkk bi, ñépp dañoo waaru. 
Masuñoo gis alal ju tollu noonu, Kale bu ndaw yore 
ko. 


Na mu yegsi ci kër gi, ndey jeek baay bi yépp 
jaaxle. Yaakaaroon nañu ne Samba amul ndey dina 
des Jéeri Nan, rab yi fàdd ko, ñuy wax nag mu jiital 
géttu xaram. 


Nu daldi yebal seen doom Samba am ndey ne ko : 

— demal yow it Jéeri Nan sàmmi fa. Boo demee, 
nanga fexe ba indi alal ju day ne bi sa doomu baay 
bi indi ci kër gi. 


Ca ëllëg sa, Samba am ndey jél karu baay ba 
samba amul ndey daan samm, daldi wuti Jéeri Ñan. 


Ba mu yeggee Jéeri Nan ak um xaram, ba muy 
dugg ci all baak ba ko rab yay jékkante benn la. 


Dañu koo fàdd mook xar ma ca saa sa. 
Noonu la Yàlla mu dara téwul mi àttee Samba 


amui ndey ak baayam boobook ndeyu jitleem ju 
bonoon lool ci moom. 


26 


 LEcsAl 


Dafa amoon benn jongoma ju taaru lool, 
rafetaayam foo ko natt weesu na ko. 


Benn bés, mu dem ca teen ba di rooti. Muy xool 
takkandeeram ci ndoxum teen ba mu tiim, ba mu 
yàgg, mu bég lool ci taar bi ko Yälla jox, daldi ne: 


— maa kontaan ci ni ma Yälla binde. Amul benn 
mbindeef mu taaroo ni man. 


Jinne ja dégg ko tontu ne ko : 


— Ahankay, am na ku la goën a rafet kay. Sa doom 
ju jigéen ji nga émb, bu juddoo, moo lay gën a rafet. 


Noonu, ndaw si am lu ko naqadi lool ci wak jooju. 


27 


Ba ko Yälla mayee boppam, mu am doom ju 
jigéen ju taaru ne moom. Mu xam ne li ko jinne ji 
waxoon dëgg la. Mu daldi jë! liir bi sànni. Benn jinne 
for ko, tudde ko Leggal, yar ko ba mu nekk jang. 
Rafetaayam foo ko natt weesu na ko. 


Benn bés, Leggal ne jinne ji dafa bëgg a wuti 
liggéey ci biir dékk bi. Mu daldi yatt benn bant dugal 
ko ci, doog koy bàyyi mu wuti liggéey. 

Leggal di wër, di wêr ba sonn. Kër gu mu dugg 
rekk, ñu ne ko < bant buy wut liggéey de nun 
xamuñu ko. Nun bu ñuy bind, nit lañuy bind, waaye 
bantub kese, xamuñu ko ». 


Jang biy wër ba dugg ca kër boroom dëkk ba. 
Jabar ja di jigéen ju yaatu te am yérmande, daldt koy 
bind. 


Doomu boroom dëkk bi moom, Leggal rekk lay 
ban a gis. Fu mu dajeek moom ci ëtt bi rekk, door ko 
ba muy bëgg a dee. Yaay ji di ko soow guddeek 
béccëg, noir mu bàyyi dóor yi. Leggal moom, 
gannaaw kenn nanguwu koo bind, mu toog ci kër ga 
rekk di liggéey. 


Benn bés, doomu boroom dëkk bi may jang ja 
sabar gu rëy. Boo leen gisee, ñoom ñépp a ngi 
waajal sabar gi. NI ngiy léttu, ñii di ñawlu. Kenn 
amatul benn jot. 


28 


Leggal moom dem wax ko jinne ji ko yore. 


Ba mu toogee ba bés ba yegsi, mu naan täntaam 
teel a wàcc. 


Ba mu ñibbee, jinne ji dindi bant bi mu ko 
solaloon, waajal ko ba mu mel na rabu dex, takkal ko 
benn jaaro baaraam, ne ko nag < jaaro bii, lu ñu la ci 
wax rekk, nanga ko def ». 


Bi mu yegsee ca sabar ga, géwal yay tégg ak nav 
seetaan ñépp yéemu ci taaru Leggal. Masuñoo gis 
mbindeef mu mel ni moom ci taar. 


Doomu boroom dëkk bi ko dëkke di déor, ne ko na 
ñëw toog ci wetam. Mu toog, ñuy waxtaan. Lu gaaw 
gaaw takk na ci moom ngoro, ba weccook moom 
jaaro baaraam ba mu takkoon. Li sabar giy xumb 
yépp, ak li jang jiy fecc ak a jaayu yépp ci kanamu 
doomu buur, moom xoolu leen sax. Mi ngi ci Leggal 
rekk. 


Ba sabar ga tasee, Leggal ne day fibbi, mu ne da 
koy gunge ba mu yegg seen kër. Leggal ne ko 
yaayam dafa fiir lool, te bu àndeek moom ba ca kër 
ga, da koy door, 


29 


Noonu la ko kale bu goor bi bàyyee mu ñibbi 
moom donn, ndax nee na bëggul lu ko naqadi. Céy 
bu xamoon ne jang bile mooy bant bi ci kër ndeyam 
di liggéey, mu dëkk di ko déor fu mu tollu ! 


Ba Leggal yeggee seen kër, jinne ja delloo ko ca 
bant ba, mu dellu ca liggéey ba. 


Nu toog ay weer. Doomu boroom dëkk bi, xel mi 
yépp nekk ci janq ba mu dajeeloon ca sabar ga. Mu 
ne day takk xare, dëkk bu mu jot, toj ko, génne janq 
ya fa nekk yépp, xool leen. Bu ca gisul ki mu 
dajeeloon, dem songi beneen dëkk. Du noppalu lu 
dul ne dafa dajeek moom. 


Géwalam ba vëgal géor ñi ci dëkk bi yépp, ne 
doomu buur day takk xare bés sàngam. 


Bi ko Leggal yëgee, dafa wax jabari boroom dëkk 
bi ne ko : 


— Sa doom jii di waaj a xareji de, bu ma ko 
defaralee beñe y6bbal, bu ko lekkee, fu mu mën di 
dem dina ñibbisi ci jamm. 


30 


Yaay ji ne ko : 


— man dey li ma ci jaaxal, moo di veen naar 
juboowuleen. Te bu la gisee nga koy beñeel moom, 
du ko nangoo jege waxumalaak di ko lekk ». 


Leggal ni ko : 


— danga may tëj ci néeg. Du yëg ne sax am na kuy 
defar beñe. 


Yaay ja daldi nangu. Bi mu nee suba lay xareji, 
Leggal jël fariñ si, suukar seek li muy àndal yépp, 
yaay ji tëj ko cib need. 


Leggal xéoy beñe ba. Bi mu koy lakk, dafa jël 
jaaro baaraam bi mu weccoo woon ak doomu buur 
ca sabar ga, def ko ci diggu benn beñe bi ci gën a 
mag, muure kook xéoy, saaf ko ba mu ñor. Li des ci 
xéoy mi, mu def ko beñe bu sew. Ba mu yeggalee, 
mu wax yaayi Kale bu góor bi ne ko: 


— beñe bu sew bii nag, buy may ñi mu andai, na 
laen ci may. Bu mag bii moom, bumu ko bokk ak 
kenn. Na ko lekk moom kenn ba mu jeex. 


31 


Doomu boroom dëkk bi takk xare. Nu takk fas yi, 
wuti dëkk bi ñu war a jëkk a song. Bi ñu demee ba ci 
yoon wi, ci diggu bëccëg, mu ne ñi mu àndal ñu 
noppalu ba ker gi sedd ci taatu garab yu féex yi. Mu 
génne beñe ba, ku nekk mu tibb jox la ci bu sew bi. 
Bi ci gën a mag, na ni ko ko yaayam waxe woon, mu 
xar ko di ko lekk. 


Bi muy lekk ba mu yàgg, mu dagg bene bi, yem ca 
jaaro baaraamam ba mu weccoo woon ak jang ba ca 
sabar ga. Mu ne ña mu àndal : 

— takkleen fas yi ñu walbatiku ñibbi. 


Ñoom ñépp ñuy xoolanteek a ruumandaat naan : 


— moo, lu mu ñu doon indee ba fii, bu dee dafa 
ragal ? 


Mu walbatikook ña mu àndaloon ñépp, dellu dëkk 
ba. 


Ba muy yegsi, la wax yaay ji ne dafa bëgg ñu may 


ko Leggal miy liggéey ci kër gi. 


Yaay ja yuuxu ko ne < ay man bantub xaraam bii 
liggéey na sama doom ji. Su ma yëgoon duma ko 


32 


sant beñe ». Ndey ji def lu ne, doom ji ne ko man 
daal Leggal laa bëgg, nañ ma ko takkal jabar. Baay 
bi mu ko koo may. 


Séy bi siiw ci dëkk bi yépp. Népp di ko mbamb. 
Koñ boo romb dégg ñu koy waxtaane.Waa ji moom 
yëgul ne sax nit Daa ngi wax. 


Leggal daldi séysi ci kër boroom dëkk bi ak ub 
bantam. 


Bi ñu nekkee ci céet gi ba ci ngoon, néegu Leggal 
baa ngi fees dell ak i gan. Leggal ñaan leen ñu may 
ko tuuti mu mën a solu. Népp génn abal ko néeg bi, 
ba mu des jékkër ji. Mu naan ko mu may ko tuuti 
rekk. 


Jinne ji ko yore woon waxoon na ko ne, bu bésu 
céet ga dikkee, boo toogee ba tàakkusaan, nanga 
ubbi sa palanteer bi féete penku. Dinaa soppeeku 
ngelaw, ñëw summil la bant bi ma la solaloon. 


Ba jékkër ja génnee, jinne ji def ngelaw duggsi, 
dindi bant bi. Leggal mel na rabu dex. Mu ngi ko 
solal yëre yoo xam ni, boo ko gisee, danga naan kii 
du nit ndax rafetaay beek ni mu jongomaa. 


Ba mu yeggalee solu ba woolu jékkër jeek ñi 
nekkoon ci néeg bi, ba ñu duggsee, ñoom ñépp a 


33 


yéemu ci bile taar. Jékkër ji boo ko gisee, mi ngi mel 
na patt bu for bët. Gémewul jabar ji ko Yalla jox. 


Goro bu jigéen beek bu goor bi dañu waar. 


Noonu la Leggal mujje. Kar gi mu ñéwoon di fi 
daan dooleem noir am lu mu dimbalee ki ko yore, ci 
muñam ak bëgg liggéeyam, la fa nekke ba Yälla 
defal ko fa teraanga. Mu nekk fa ak jëkkër jaak 
goroom ya, nekkin wu rafet. Jékkër ji wutal ko jang 
bu koy defal liggéeyam yépp, goro yi bëgg ko lool. 


Moo tax wolof ne nit ki ak fu mu mën di nekk, na 
géor-géorlu, fas jom, nangoo daan dooleem, te xam 
ne dëgg rekk ay muij, te ku muñ muuñ. 


ligusevu ndey 


Dafa amoon benn buur bu amoon doom ju jigéen, yar 
ko ba mu doon jang, mu ne < sama doom ji, duma ko 
may lu dul buur, te doom ju mu fa am it, buur lay doon >. 


Ku ñëw seetsi jang bi, mu wak la loolu rekk, nga 
walbatiku. 


Benn buur dégge ko fa, ñëw ne ko : 


— man dey loolu nga wax mën naa ko, ndax man buur 
laa. 


Baayu kale bu jigéen bi ne ko : 
— ndax mën nga doom ju mu fa jur di buur ? 


Mu ni ko : 


35 


— WaaWaaWw. 


Baay bi may ko ko. Ndaw si dem séyi kër buur. Fekk 
na fa ñeen-fukki jabar. Buur fanaan ak moom ba bët set. 
Mu woo jaam yi, ne leen : 


— kii àndleen ak moom, mu dem liggéeyi ci yéen. Na 
dëkk foofu ci veen, Lu ngeen di liggéey, mu ànd ca. 


Ndaw si and ak jaam yi dem taxani. Mu nga ca root 
ma ca teen ya, mu nga ca soq ba, ca wol ma, ca poot 
ma, ak togg ga. Bu ñu yeggalee togg, mu yenu ñam wi 
ñëw tegal ay wujjam. 


Buur xéy reylu aw nag. Nu fees ko, toj ko, séddale ko 
ñeen-fukki saam ak benn. Neen-fukki jabar yépp, ku ci 
nekk, yénni sa jaam, mu ñëw jélal lab saam. Mu des fa 
benn saam, muy bu séet bi. Saam ba yendu na fa, suba 
ba ngoon, kenn jëlu ko, ba ca ëllëg sa. Buur romb ko fa 
ne : 


— waaw yàpp wii dey, démb ba léegi ma di ko fiy romb. 
Xanaa sama soxna yi, dafa am ku ci tukki ? 


Nu ne ko : 


— déedéet. 


36 


Mu ne : — waaw, saam bii nag, ku ko moom ? 

Nu tontu ne ko : 

— a ! ñun kat, ñeen-fukki saam ak benn lañu ko def. 
Mu ne een: 

— ku leen ci tegloo benn ? 


— ñun kat Buur, dañoo gis séet bu fi wäccsi biig, moo 
tax ñu saamaaleel ko. 


Buur ne leen : 
— buleen ko defati. 


Ñu nekke noonu. Lu ñuy séddale kër buur, duñu ko ci 
boole. 


Bi ñu toogee lu xaw a jege at, jaam ya ñëw ne 
buur : 


— sa jaam bi nga indi woon kat, xanaa dafa ñëwaaleek 
ëmb. Wasin na biig doom bu góor. 


Buur ne leen : 


— bàyyileen ko fa te ngeen indil ma doom ji. 


37 


Ñu indi liir bi jox ko buur. Mu jël cuux mi, dénk ko 
jabaram ju mag ji mu gën a wéolu, dolli koy jaam yu ko 
dimbale ci liir bi. 

Wasin wa nekk ak meretam ca liggéey ba rekk, ak 
togg ga muy indil wujjam ya bés bu Yàlla sàkk. Mu boole 
caak di leen féotal seeni yëre ak vu seeni doom. 

Ba mu toogee ay weer, ba buur soxla ko, dafa yónnee 
woolu ko. Ba mu ci paree, yebal ko fa mu newoon ca 
jaam ya. 

Ndaw sa biir toppeeti ko ca. 

Jaam ya mu nekkal di ko xuumtoo, naan : 


— Xanaa kii moom, dafa am aw far ci jaam yi ? Émbati 
na de ! 


Ndaw si moom, nekk ak ub émbam, ak naqaram. 
Muy muñ ba ménatul, mu dem ca baayam ne ko: 
— baay, ndeke danga maa jaay jaam ? 

Baay bi ne ko : 


— laggal ci sab séy. Damaa bëgg nga jur fa doom ju 
baax. 


38 


Mu dellooti ca njaam ga. Noonu la nekke ba am fa 
ñeenti doom yu géor. Doom ju juddu rekk, Buur jêl jox ko 
jabar ju mag ji koy yaral. 


Xale ya nekk ak seen jabaru baay bi leen yar ba xaw a 
dégér. Yaay lañu koy woowe, ndak moom lañu xam. 


Benn bés, ki ci gën a mag di jàppanteek doomu baay 
bi, xale bi ne ko : 


— cam ! yéen ay doomi jaam rekk ngeen. Sama yaay 
juru leen, yéen seen yaay jaam la. Mu nga ca jaam ya. 
Boo weddee, nga ñëw ñu dem ma won la ko. 


Naan Kale yi àndandoo ba ca dékkuwaayu jaam 
ya. Gone gi won ko yaay ja ca biir jaam ya. 


Xale ba dawe fa ñëw ci ki leen yor ne ko : 


— yaay, DIL nee nañu juruloo ñu, suñu yaay jaam la, mu 
nga ca jaam ya. 


Jigéen ji ne leen : 
— a ! xale yi de dañoo sob rekk, waaye fenuñu. 


Kale ya daw ak seent jooy wuti seen baay, laaj ko 
ndax li ñu dégg, lu am la walla déet. Seen baay ne leen : 


39 


— ndaxam seen yaay du jaam. Dafa nekk ak ñoom 
rekk, waaye du jaam. 

Xale yi ne ko : 

— À baay ! ndekete yóo suñu yaay jaam nga ko def, te 
ñun, suñu maam dégg nañu ne buur la. Nun dinañu takk 
xare. Dinañu dem suñu kër maam, takk xare, te dinañu 
xeex de ba génne suñu yaay ci li mu ne. 


Seen baay ne leen : 


— loolu matu ko. Buleen takki xare seen kër maam, 
matu ko. 


Buur daldi woo géwalam ba ne ko : 


— nanga woo waa dëkk bi yépp, ñu daje ci pénc mi 
àjjuma. Dama leen a soxla. 


Àjjuma ja jot, mu woo doom yépp. Dëkk bi ñépp a ngi 
toog. Buur ne leen : 


— ana ngeen sama doom yu góor yi ? 
Népp jegesi ko. Mu ne leen : 
— Sama veel bii, maa ngi koy samp. Ku ko sempi, ci sa 


liggéeyu ndey nga koy sempee. Te ku ko sempi, yaa may 
donn. 


40 


Taawu aawo bi jég ne : | 


— xeeju baay bii, fas naa ko yéenee sempi ci sama 
liggéeyu ndey. 


Mu ne ca xeej bay nuut-nuuti ba sonn, mënu ca dara. 
Mu ne : 


— aylayéwén, mënuma koo buddi. 


Taawu faareel ba jóg, moom it jéem ci liggéeyu 
ndeyam ba täyyi, mënu ci dara. Mu dem. 


Moon lañu ko jàppoo ba taawu ñeen-fukki jabar yépp 
jàll. Kenn ménul fexe ba buddi veel bi. Seeni rakk yi topp 
ci ñoom ñëw, ménuñu ci dara. 


Buur ne : 


— gannaaw yéen ñépp têle ngeen, sama ñeenti doom 
yu ndaw yi, nañu ñëw boog. 


Muy kale yi mu am ak jabaram jooju mu téye woon ne 
jaam. Ki ci gën a mag ñëw, ne : 


— veel bi maa ngi koy buddi ci sama liggéeyu 
ndey. 


Na mu laal rekk, xeej ba ne pudét. Nit ñi naan : x 


41 


— moo, lii dañu ko war a suulaat. Li ñu ko yëngal lu 
yàgg, moo tax mu gaaw a génn. 


Buur sampaat ko ba mu gën a dëgër na woon. Taaw 
ba buddeeti ko. Mu sampaat ko, ñaareelu doom ja sempi 
ko. Noom ñeent ñépp, ku ci nekk sempi nga xeej bi, ci sa 
liggéeyu ndey. 


Buur ne mbooloo mi : 


— gisal ngeen ko seen bopp. Kon ñeent ñii, noo may 
donn. Mu teg ca ni: 


— fil, seen ndey, masul a lekk cerey lay, masul a lekk 
yàppu wataboor. Mooy taxanal seeni yaay, moo leen di 
footal. Kon nag, ku sa yaay liggéey nga añ. Ku sa ndey 
liggéey nag, nii ngay mujje. 


Yeneen doom yi ne seen baay : 


— kon ñun, dinañu takk ub xare, ndax yow, xamoon 
nga loolu te waxoo ñu ko. Mënoon nga bàyyi suñu yaay 
liggéey. Dinañu xeex, te dinañu la rey. 


Xale yi daw wuti wallu seen dëkku maam. Ba ñu 
yeggee, seen maam ñëw dimbale leen ba ñu donn seen 
baay. 


Noonu la xale yooyu mujje ak seeni doom baay yi ñu 
nekkaloon. 


42 


7 


Kiaan fanqul mudi 
Yàllaay mae 


Dafa am ñetti jigéen, benn buur romb ñu toog. Buur bi 
nuyu leen di dem, ñu topp ko. Noom nett ñépp, ñu 
taxawu buur ngir mu takk leen. Mu ni leen : 


— waaw yéen, bu ma leen takkee, lu ngeen may 
defal ? 


Kenn ki ne ko : 

— man dey boo ma takkee, dinaa la toggal ceebu jën 
boo xam ne, boo demee ba Ndar, dinañu la wax ne ceeb 
bi xeeñ na leen ca fa ñu ne. 

Buur ne ko : 


— yow dey dinaa la takk. 


Ki ci des ne ko : 


43 


— Man nag, dinaa la fóotal póot mu mucc ayib, paaseel 
la ko paase boo xam ne, boo fi jégee dem ba Ndar, 
dinañu la wax ne, sa paase bi dafa mel na seetu bu ñu 
dépp ci suñuy bët. 


Buur ne ko — yow it de dinaa la takk. 
Netteelu jigéen ja ni ko : 


— man dey, dinaa la jural ñetti doom vu géor yoo xam 
ne, ku ci nekk biddéewu jé lay indiwaale. 


Buur ne ko : 


— yow it dey dinaa la takk. Waaye nag lenn donn laa 
leen di yégal ` véen ñett ñépp dinaa leen takk. Waaye 
kenn ku ne ci yéen, li nga wax ne dinga ko def, boo ko 
deful, dinaa ko digaaleek yow. 


Noom nett ñépp ñu nangu. Buur takk leen, yóbbu leen 
kéram. 


Boroom ceebu jën bi ne mooy jêkke. Mu daldi togg 
ceebu jën boo xam ne, neexaay ba jéggi na dayo. Buur 
añ ci ba suur. Ca éllég sa, mu dem Ndar. 


Ba mu yeggee, ñu ne ko : 


— Buur, démb, ceebu jën bi ñu doon xeeñ, ci seen wet 
yooyu la jóge. Nun daal, kenn tegul cin ci dëkk bi, ndak 


44 


xetug ceebu jën bu neex bi ñuy bannamtiku. 
Buur ne leen < wax ngeen dëégg, sama kër la bawoo >. 
Boroom poot ma daldi jël yërey Buur, foot ko ba 
tabbarkälla mu set wecc. Mu paase ko ba nga xam ne 
mênees na cee seet, Buur sol ko ca ëllëg sa dem Ndar. 
Bi mu yegsee, ñu ne ko : 


— Buur, démb ba tey, dafa mel na seetu lañu ñu dëpp 
ciy gët. Xanaa sa paase bii nga sol la ? 


Buur ne leen : < wax ngeen dëgg, paase bi la. > 


Mu des boroom doom yi. Moom it, mu wasin nett 
doom yu góor, benn bu ci nekk ànd ak biddéewu jëwam. 


Benn wujj wi ne moroom mi : 

— ñun kat, bu ñu yeboo sàkk pexe. Suñu wujj wii, 
wasin na ñetti doom yu góor, te bu ko Buur yëgee, du ko 
weccook kenn, te kon ñun dootuñu tekki dara ci kër 
gi. Moom lay aj ci kow mook i doomam. Bu ñu yaboo 
sàkkal leen pexe, léegi ca teel balaa Buur di leen gis. 

Moroom ma ne ko : 


— waaw na ñuy def ? 


Mu ne ko : 


— nañu sànni liir yi, nañu leen sànni ca all ba. 


Nu bäyyi ba wasin wi dugg ci wanag wi di sangu, ñu jël 
ñetti doom yi, yébbu leen ca àll ba, sànni leen fa. Seen 
yaay jóge ca wanag wa, ñëw fekk ñu jél doom yi. Mu laaj 
wujj yi, ñu ne ko gisuñu dara. Mu wër fu ne, gisul dara. 
Mu toog di jooy, di jooy, ba jëkkër ja ñëw fekk ko, ne ko : 


— Waaw yow, lan la, looy jooy ? 


Mu ne ko : 


— man dey, damaa wasin nett doom yu géor, ku ci 
nekk a ngeek sa biddéewu jë. Bi ma duggee ci wanag 
wiy sangu, laa ñëw fekk ñu jél leen. 


Buur ne ko : 

— Waxoo benn dëog Nit ak i noppam fan lañu koy 
dugal, waxumalaak ay liir yoo xam ne mënuñoo dox ? 
Waxoo benn dëgg, waaye dinaa ko jéflanteek yow. Duma 
la rey, duma la génne, duma la fase. 


Mu daldi koy jël, yeew ko ci buntu kër gi, wax naar 
wujjam yi ci kër gi ne leen : 


— ku ci am mbalit, walla ndox mu bon, na ko ko tuur. 
Mooy sën kër gi. 


46 


Ba wujjam ya di sänni doomam ya, ndekete am na 
benn jaxaay ju leen séen, dégg seen wax yépp. Mu daldi 
bäyyi ba ñu ñibbi ak mbégte mi ñu àndal, gannaaw 
sakkal nañu liir yi pexe, jaxaay ja daldi ñëw, nank benn 
doom ji, naaw ak moom ba cib dëkk, ci benn kër soxna, 
mu wàcc ak liir ba, nettali soxna si mbir mi ni mu deme 
lépp, laaj ko ndax dina ko mën a dimbale jël ñetti cuux yi 
yor leen balaa rabi àll yi di leen lekk. 


Soxna si nangu, yaramam daw lool ci mbirum ndaw 
soosule ñu ko wax. 


Jaxaay ja dem jëli yeneen liir yi, jox ko jigéen ji. 

Mu def leen niy sétam. Gémewu leen sax. Xale ya 
nekk ak moom ba xaw a dëgër, rafet lool, ak seeni 
biddéewi jë. Ku leen gis bëgg leen a jur. 

Benn bés, seen maam doxantuji, bàyyi leen ñuy fo ci 
buntu kër gi. Buur romb leen. Mi ngi ne ci kow naaru- 
géoram. Ba mu gisee xale yeek seen taar, ak seen 
biddéewi jé, mënatul a dem. Mu wàcc fas wi, ñëw ci 
ñoom, ne leen : 

— Xale yi na ngeen def ? 

Xale yi tontu ko : 


— ñu ngi fi rekk. 


47 


— yéen ku ngeen nekkal fii ? 


— Xanaa suñu maam. Dafa dem doxantuii. 


Buur ne leen : 


— Waaw dungeen ñëw nuyusi ma sama kër ? Man buur 
laa. Bu ngeen ma nuyusee, dinaa leen ganale, reyal leen 
ay xar, toggal leen lu neex, jox leen lu ngeen gën a bëgg. 


Bu ngeen yendoo ba ngoon, ma yébbu leen ngeen 
ñibbisi ci seen kër maam. 


Xale yi ne ko : 
— bu suñu maam ñëwee dinañu ko ko wak. 


Buur walbatiku, dig xale yi ne dina dellusiwaat gis 
seen maam. 


Ba soxna si ñëwee ba xale yi wax ko ko, mu daldi xam 
ni buur bi ko xale yi wax, seen baay la. 


Ca ëllëg sa, Buur dellusi, ñëw ci maami xale yi, 


waxiaan ak moom ci mbiru kale yi mu bégg a y6bbu 
këram ñu yenduii fa. 


Soxna si xamal ko ni ko xale yii dey, ay doomam lañu, 
daldi koy nettali ni yëf yi deme yépp, ni ko Baart jabaram 


ya kompaloo ba sänni xale yi, ak ni ko jaxaay ja foree ba 
indil ko ko, ngir ñu bañ a dee ci àll bi. 


48 


Buur yaramam daw, rangoof yiy butt-butti. Mu gërëm 
soxna sa loo!, may ko alal ju bare. 


Soxna si Kamal Kale yi ne buur bii mooy seen baay, da 
leen di yébbu ci këram. 


Buur waajal Kale vi, seen maam gunge leen ba ñu 
yegg ci seen kër baay. Nu ngi fekk seen yaay, ndeysaan, 
Buur def ko sënu kër ga. Mi ngi mel na maaradaytaali, 
kenn mënu laa wax ne kii nit la walla. Xale yeek seen 
maam yépp di jooyoo. 


Buur jël ndaw si ndeysaan, tekki ko fa mu ko yeewoon, 
bbu ko ca wanag wa. Nu sang ko ba mu set wecc, 
asai ko bopo bi, xotti] ko vère yu | rafet. Ki dàq a létt ci 
KK ba, buur wooiu ko. Mu ñëw létt ko, jubb yi mu sàdd 
peri wurus ba nga xam ne ndaw si, boo ko gisee, mi 

j mel ni panaal. Mu wutal ko néeg, defal ko fa lal bu 
es ak i méebal yu mucc ayib. 


kä 
O. 


pes U 


kor 


Ndaw-si dugg cib néegam mook i doomam. Mi ngeek i 
i-amam yoo xam ne, lu mu joxoñ ñu dagg. Noo kou 
toggal, di ko fóotal, lépp lu mu soxla, ñu defa! ko ko. 


Soxna si yoroon x Kale vi moom, Buur dafa koo jox alal 

Í aa des ko këram, boole kook i jaam yu mu ko 
géeyal ca kéram. Dig na ko it ne Kale yi 
di koy yendulsi. 


49 


Ba mu yeggalee ci teraanga ya mu defal jabaram jooju 
mu toroxaloon, mu jublu nag ci paar ñooñu defoon jéf ju 
ñaaw joojule. 


Dafa woolu ay jaam, ne nañu ko foral ay sagar yu bare 
ci àll bi, indil ko ko. Yénnee it ñu wutal ko sanqal su bare. 


Jabar ji ko footaloon poot mu rafet ma, mu juugal ko 
sagar yooyu yépp, ne ko : 


— jalu sagar yooyu, nanga ko fóot ba mu set wecc, ak 
say téflit. 


Lu naal wi tàng tàng, ndaw saa nga ca sagar ya di Toot 
ak i téflitam. Noonu la nekke, sonn ba maaradaytaali. 
Dem na ba amatul téflit yu mu féote. Dafa muij dee. 


Jabar jeneen ji moom, sandal sa mu wutlu woon la 
 tasaare ca ëtt baak buntu kër gi yépp, ne na ko for benn 
benn ak baaraamu sanqgaleñ, ba mu jeex tàkk. Moom it 
noonu la nekke, di darngu ca ëtt bay for sanqal, ba far 
dee. 


Noonu la buur ba mujje ak nett jigéen ñooñu mu 
takkoon. 


50 


8 


Mbäbba Kumba, kilifa la woon bu nekk ak 
njabootam cib dékk. 


Dafa amoon ay xar yu mu yar ci këram. Mu am ci 
kuuyam yi benn seereer. Seereer, giiru xar la yoo 
xam ne, kenn du leen yar ci kër mbaa nga di leen 
rey, walla boog nga di boroom xam-xam. 


Mbäbba Kumba nag, at mu nekk, mu ne : 


— Sama kuuy mii daal, moom laa fas yéenee 
tabaskee ren. 


Saa yu ko waxee rekk, kuuy ma ne ko < déet >. 
Mu jéegal ko ba ca déwén sa, tabaskee meneen xar. 


51 


Mu jàppoo noonu ak seereer ma, jàäppoo noonu, 
ay at. 


Benn julli ñëw, mu ne : 


— ren jii moom, bu soobee Yälla, sama seereer mi 
laay tabaskee. 


Seereer ma ne ko : 
— déet. 
Mbàbba Kumba ne ko : 


— ahankay, ren jii kay, duma la jéegal, yow laay 
tabaskee. 


Bi ñu toogee ba bés ba, mu jàpp seereer ma 
rendi, jël paaka ba samp ca wetu xar ma, dem 
jàppleji dëkkandoom yi ñu rendi ñoom it. 


Ñaari jabaram yaa nga ca waañ wa di saaf seeni 
pombiteer ak a marine seen soble. 


Ñaari doomam yu góor ya, ay moroom lañu. Kenn 
ki ne moroom ma : 


52 


— kaay ma won la ni baay def xar ma. Su ma la 
waxee dama lay tabaskee, dangay wax déet, ma 
wax la ahankay, ren jii kay, yow lay tabaskee. Ñëwal 
nga tédd ci wetu xar mi. 


Xale ba ñëw tédd. Mu daldi jël paaka ba baay ba 
sampoon, daldi ne fateet rendi moroom ma. 


Yaay ja génne ca waañ wa, fekk doom ji dib néew. 
Mu ne : 


— lii moom, duma ko nettali kenn. 


Daldi dugg ci waañ wa, jêl kuuru kaani ga, ne ko 
tàyy ci boppu doomu wull wa. Gone ga sedd guyy. 


Naari doom yi yépp dee, tédd ci wetu xar mi. 


Mbàbba Kumba yegsi, fekk ñaari néew yi tédd. Mu 
ne : 


— laa illaaha illalaa ! musiba am na ! seereer mi 
nee na ma woon déet, ma ne ko ahankañ, waaye kii 
moom, xawma kan, waaye kenn du ko fi togge. Daldi 
jél xar ma, diri wuti teen ba ca gannaaw kër ga. 


Ba mu yeggee ca teen ba, dafa jël seereer ma 


doon ko sanni ca biir, béjjén ba lonku ca téere baat 
ya, mu and ak seereer ma ne cirib ca biir teen ba. 


53 


Jabar ja toppoon ca gannaawam ba muy sànniji xar 
mi, fégg gémmiñam, yuuxu wallu. Dékk bi yépp daw 
wuti teen ba. Yenn ci jigéen ña dañoo tiit ba fâtte ne 
diwlin lañu teg. 


Bi ñu taxawee ci pindum teen bi, di xalaat na ñuy 
def ba génne Mbàbba Kumba, lañu séen dëkk bay 
tàkk : diwlin ya jigéen ña tegoon, ñoo tàkk. Ñii daw 
wuti dëkk ba feyi lakk ga, ñii des ca buntu teen ba. 


Na ñu wëre teen ba di werante na ñuy def ba 
génne Mbàbba Kumba, teen ba daldi màbb, ña fa 
taxawoon ñépp fekki ko ci biir. 


Looloo tax wolof di wax naan < Yàlla nañu Yàlla 
musal ci musibam Mbàbba Kumba >. Ba mu ñëwee, 
yemul ci moom rekk, dafa laawaale dëkk ba yépp. 


hayt 


Benn gôor la woon nekk ci këram ak doomam ju 
géor. Doom ji di Kale bu yaroo sagoom, reew ba 
wàññi wacc. Mu ngi nekk ci diggu dooleem, di 
liggéey, yore xaalisam te du ci def lu dul fo rekk. Du 
nangoo dimbale baay bi ci dara. 


Yàlla def mu gis benn xale bu jigéen, am ci moom 
cofeel. Nuy ngoroyoo ba mu far takk ko. Xale bi 
séysi ci kër baay bi. 


Mu nekk ak jabar ji ay at, dundu ndaw si, 
koddaayam, ak soxlaam yépp daal, tegu ci kowam. 
Talatul a yàq xaalis, nde bala nga ne naam danga 
fay ne ; li mu am weer wu ne doyatul ay soxlaam. 


99 


Baay bi moom mi ngi ame benn wundu ci kër gi. 
Góor gi dafa yàq muus mi ba nga xam ne, bu lalee 
deru jullikaayam di julli sax, day ñëw tédd ci wetam 
di nelaw. 


Doomi góor gi doog ay wàcc, mu ngi sonn ba 
gisatul, yakkamtiwul lu dul yegsi ba tédd noppalu. Mi 
ngi fekk muus mi ci kow deru baay bi mu beegu di 
nelaw. 

Góor gaa ngi naan : 


— billaay sama muus mee reew rekk. Ci sama der 
bi daal lay beegu nib liir di nelaw. 


Doom ju góor gi geestu baay bi ne ko : 


— baay, danga koy wutal jabar. Soo ko takkalee 
jabar rekk mu yaru. 


56 


NOTE SUR L’ECRITURE 


Afin de faciliter la tâche du lecteur non averti, nous 
avons établi les correspondances phonétiques entre 
l'alphabet officiel du Sénégal et l'alphabet latin. 


l. Les lettres suivantes ont la même valeur 
phonétique que dans l’alphabet latin utilisé pour la langue 
française. 


a) Consonnes 


p— paaka: couteau 

b- bakkan ` nez 

m— mar: avoir soif 

f— for: ramasser 

t— taw: pluie 

n— nelaw : dormir 

s— est toujours prononcé sourd comme dans si et 
non sonore comme dans base ; suuf : sol 

r— est toujours prononcé roulé ; rafet : être joli. 

|— lam: bracelet 

k- kër: maison 

g— est toujours prononcé occlusif comme dans 
gare et non constrictif comme dans page ; 
garab : arbre 


mes 


` Note extraite du dictionnaire wolof-français par MIT" Arame Fal, 


Rosine Santos et Jean Léonce Doneux, 342 p. Karthala, 1990 


57 


b) Voyelles 


i— cin: marmite 
é — sér : pagne 


Il. Les lettres suivantes ont, dans l'alphabet officiel 


du Sénégal, la valeur phonétique suivante : 


a) Consonnes 


c — approximativement ce qu'on entend en français 
dans tiens. caabi : clé. 

j- approximativement ce qu'on entend en français 
dans dieu ; jabar : épouse. 

ñ — existe en français dans agneau ; ñaw : coudre. 

x — approximativement ce qu'on entend en français 
dans chercher. Ce son existe en espagnol 
(jota) et en allemand (ach-laut) ` xalam : guitare. 

q—n'existe pas en français, mais existe en arabe 
(qarib < proche >) ; ñaq : sueur. 

w —existe en français dans oui ` woo : appeler. 

n—ce qu'on entend en français dans les mots 
empruntés à l'anglais, comme parking ` naam : 
mâchoire. 


b) Voyelles 


a — ce son est plus fermé qu'un a français mais plus 
ouvert que ë ; lal : lit. 

à—c'est le son a du français ` làkk ` parler une 
langue étrangère. l 


58 


e — c'est le son ë ou ê du français père, set ` être 


propre. 

ë — c'est le son e du français comme dans demain. 
bët : œil 

o — c'est le o ouvert de pomme ` gor : abattre un 
arbre. 


ó — c'est le o fermé de beau, chose ; j6g ` se lever. 

u — c'est le son ou du français trou ` bukki ` hyène. 

á — c'est le son an du français banc ; il est très rare. 
sas : être brûlant. 


III. Les sons transcrits par une double lettre 


Les sons mp - mb - nt - nd - nc - nj - nk - ng - 
doivent être réalisés sans e initial en début de mot : 


Exemple ` mbër : champion 
ndab : récipient 
njaay : vente 
ngelaw  : vent 
samp : planter un pieu 
bunt : porte 
denc : garder 
tànk : jambe 
xong : être rouge 


Les doubles-voyelles transcrivent des voyelles 
longues : suuf : sol. 


Les doubles-consonnes transcrivent des consonnes 
fortes : bakkan : nez. 


59 


Yéene néeg la boroom a ciy fanean ..........a... 


Taamukatu dàll boo gis, ciy carak lay mujje ..... 


Lu waay def boppam 


60 


ei 
J 


Catalogue des publications 


Site internet : www.osad-sn.com 
Tel. : (221) 825 39 10 ; port. 646 50 18, 77 608 04 86, 
70 106 58 0701 


Affichages pour environnement lettré dans les 
classes 


Abajada wolof (Alphabet) sur deux planches 70 x 50 
Carte du Sénégal avec noms des localités en wolof, en 
pulaar et en sereer, collectif. 


Manuels d'initiation à la structure grammaticale du 
wolof et du sereer (formation des formateurs) 


Éléments de grammaire sereer, 1995, 35 pages 
Précis de grammaire fonctionnelle de la langue wolof, 
1999, 152 p. 


Manuels didactiques pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture 


Njàngum Wolof, syllabaire wolof, 1993, 32 p. 

A Cang a sereer, syllabaire sereer, 1993, 32 p. 

Yébbalub Jängalekat bi Guide du maître en wolof, 1994, 
28 pages 

A fat ale no o caajangin oxe, Guide du maître en sereer, 
1995, 27 p. 


61 


Cahier d'écriture en wolof, 1995, 32 p. 
Mbindum baat yi ci wolof, dictionnaire orthographique de 
la langue wolof, illustré de proverbes, année 2000, 132 p. 


Livres de lecture pour le maintien des acquis 
(alphabétisation et post-alphaäbétisation) 


l s'agit d'élever le niveau culturel des 
apprenants avec des thèmes d'actualité, traités par de 
grands auteurs comme Séex Aliyu Ndaw, Góor gi 
Usmaan Géy, Maam Yunus Jen, etc. Les sujets traités 
dans ces brochures (éducation, castes, rapports 
hommes-femmes, polygamie, etc.) peuvent être à la base 
de causeries-débats, adaptations théâtrales). 


Téere dawal, livre de lecture courante avec illustrations, 
1995, 48 p. 

Ay du weesu baay dee na, recueil de nouvelles en wolof, 
1996, 36 p. 

Jigéen Faayda, recueil de nouvelles en wolof, 1997, 64 
pages. 

Aawo bi, roman en wolof, 2ème édition, 1999, 76 p. 
Toftalug Jigéen Faayda, suite recueil de nouvelles en 
wolof, 1999, 72 p. 

Liggéeyu ndey añub doom, recueil de contes en wolof, 
2001, 64 p. 

Yari jamono, roman en wolof, 2001, 64 p. 

Janeer, roman en wolof, 2001, 64 p. 

Taaral ak ladab ci làmmiñu wolof, Esthétique et littérature 
de langue wolof, 2003, 64 p. 

Guy Njulli, pièce de théâtre en wolof, 2003, 160 p. 


62 


Bokk Afrig, pièce de théâtre en wolof, 2004, 120 p. 

Pelu’ Fela, recueil de poèmes en sereer, 2004, 72 p. 
Matt Fel Teeñ, recueil de contes en wolof, 2006 72 p. 

Ba jaar ganejee kaña, recueil de contes en wolof, 2006, 
72 pages 


Livres de calcul 


Téere xayma lak 2, 1996, 52 p. 
Tàggantu ci xayma 1 ak 2, exercices de calcul pour le 
formateur, 1996, 32 p. 


Manuels de vulgarisation sanitaire 


Nakk yu mat : gâllaaj gu woor, PEV en wolof, 1994, 24 p. 
Nek teyu : teex booru, PEV en sereer, 1995, 24 p. 
Téere Weër, Carnets de santé français-wolof, 26 p. 
Safe o wod fo baal, Carnets de santé français-sereer, 26 


p. 

Deftel Yeewtindorgel cellal yumma e biddo, Carnets de 
santé français-pulaar, 26 p. : 

Sama doom dama koy nàmpal, l'allaitement maternel en 
wolof, 1994, 16 p. 

Njiriiñ a numin, l'allaitement maternel en sereer ` illustré 
couleurs, 1998, 20 p. 

Ëmbub Jàmm, La maternité en wolof, 1994, 16 p. 


63 


Bodatar Puubu, la maternité en sereer, 1998, 16 p. 
Lexique français-wolof de la santé, 1995, 80 p. 
Lekkug tànneef, manuel de nutrition en wolof, 60 p. 


Education civique 


Ndeyu Ane Réewum Senegaal, La Constitution du 
Sénégal, 1996, 88 p. 


Informatique 


Baatukaayu x@mtéef, lexique informatique français - 
anglais — wolof et wolof - français — anglais, 2002, 64 
pages. 


Nouveautés 


Mellentaan Koote ak ngatoom, conte bilingue français- 
wolof, 2009, 28 p. 

Mbaam Aakimoo II, roman en wolof, 2009, 180 p. 

Ci Kepparug xalima ak xel, recueil de poèmes en wolof, 
2009, 96 p. 

Yébbalu ndaw, recueil de pensées wolof, 2009, 72 p. 
Ndeyu Àtte Repibligu Senegaal, La Constitution de la 
République du Sénégal, du 22 janvier 2001, avec en 
annexe, la version originale en français, 2010, 126 p. 


64 


WOLOF 


Maam Ngoy Siise Sekkarteer la ci IFAN 
Séex Anta J6ob, nekk ci Iniwersite bu 
Ndakaaru. 
Mi ngi juddoo Ndakaaru, fi la yaroo 
itam. 
Baayam a nga cosaanoo Puut ci wàllu 
yaayam, Ngaay ci wàllu pàppaam. 
Yaayam moom, Tëngéej la fekk baax, 
Njaañeen gii ci Dàngu. 

| Ci atum 1970 la ñëw IFAN Séex Anta Jóob. 

Mbindum wolof, lu take mu resl ko, moo di dafa cee yàgg a 
liggéey. Bi mu nekkee depärtmaa bu Sosyoloosi bu IFAN ak Ablaay 
Jóob, daan na liggéeyal Paate Jaañ, di gëstukat bu nekkoon IFAN, ci 
mbindum wolof, ba léegi it mu nekk ci ak Aram Faal mi ko dimbale ba 
mu mën a bind téere bii. 


FRANÇAIS 


Mame Ngoye Cissé est Secrétaire à l'Unité de Micro- 
informatique éditoriale (UMIE) de l'IFAN Cheikh Anta Diop (Université Ch. A. 
Diop de Dakar). Elle s'est spécialisée en Publication assistée par ordinateur 
(PAO) après plusieurs stages tant au Sénégal qu'à l'étranger et une formation 
sur site plus approfondie assurée par MI Suzanne Olschwang. 

Native de Dakar, elle a passé sa jeunesse dans l'agglomération de 
Dagoudane Pikine. Son père est originaire de Pout de par sa mère, et de 
Ngaye, de par son père. La mère de Mame Ngoye Cissé, elle, est de 
Rufisque (quartier Dangou). 

Entrée à l'IFAN en 1970, elle a servi successivement au Département 
de Sociologie sous la direction du Professeur Abdoulaye Bara Diop puis à 
l'UMIE où elle s'est initiée à la technique de l'édition scientifique en 
collaboration avec Dominique Zidouemba, Responsable de l'UMIE. Tout au 
long de sa carrière, elle s'est toujours intéressée à la langue wolof. Elle a 
notamment travaillé pour les linguistes Pathé Diagne, ancien chercheur à 
lIFAN et pour MT Arame Fal dont les recherches et l'engagement dans la 
défense et l'illustration de la langue wolof ne sont plus à démontrer. 


